Cyfansoddwyd y Gan hon gan— 
T. TAWENOG YORATH, Porth, Rhondda, i ategu 
Cais Caerffili, am yr Eisteddfod Genedlaethol. 


“ RHWNG MURIAU HEN GAERFFILL” 


— 


( Caner y penillion ar y gerddorïaeth fel y'i ceir yng 
““ Nghaniedydd Cymreig” Ieuan Ddu.) 


Dydd gwyn yn hanes Gwalia Wen 
F'ai dydd pe caem gan Gerdd a Llên 
Gydrodio fraich-ymraich heb sen 
** Rhwng muriau ben Gaerffili ” ; 
Fe welwyd dydd pan oedd y gân 
Yn cynneu y gwladgarol dân 
Yng ngherddgar fron ein gwerin lân 
** Rhwng muriau hen Gaerffili. 


Nyni, sy'n blant i Ddewi Sant, 
Rho'wn nawdd i'r awen fêl ei mant 
|.A'r delyn bêr a'i gwelfrol dant 
| '* Rhwng muriau hen Gaerffili ” 
' Cyd-ddeued plant yr Wyddfa fawr, 
A Môn a Gwynedd deg ei gwawr, 
I gadw gwyl ein breiniol awr 
** Rhwng muriau hen Gaerffili.” 
' Mae llwch y dewrion glew eu gwedd 
'Fu yn cydhogi min y cledd 
I fedi'r llidiog lu i'r bedd 
*“ Rhwng muriau hen Gaerffili ” 
Yn anesmwytho dan yr yw 
O fewn eu heirch yn erw Duw,” 
Mewn sêl dros gadw'n hiaith yn fyw, 
'* Rhwng muriau hen Gaerffili.” 


ba 2 E Ss 
GC & 





